
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated guerying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . google . com/ 



Wtlsh Drama Serìes No 



/7 '■ eL^jl- 

NOSON O FARRUG 



Drama Fcr mmn Un Aci 



Gfi 
R. G. (ËERRY 

Awdur ** As^r^ lAn'* ** At y Groesffordd/* etc^ 



Pris, 1/3 net. 



LONDON l 

SAMUEL FREN CH, LTD., PUBLISHERS, 

26, Southjmpron Street, Strand, W.C-2* 

New Yohk ; 

SAMUEL FRENCH, INC, PUBLISHER, 

25, West 45th Street. 

SOLE AgENTS IN WaLES : 

THE EDUCATIONAL PUBLISHING CO,, 
Atlantic House, St. Mary Street, CardiC 



GIFT 



NEW LIST OF PLAYS AND DRAMAS 

IN ENGLISH AND WELSH. 

' ■ . . II. I iH I .. . . I . .i.. I < ■ I ■ , . . I 

1. HELYNT HEN AELWYD NEÜ HELBUL TAID A NAIN. (Ä. WiUiama) 

1. YR HEN GRYDD. (/. Uoyd Jctm.) 

S. THE YILLAGE WIZARD. {Dr. Naunkm Dwin^ 

4 DEWIN Y PENTREF. (Df. NautUon Davie$ ané Jfama Jimu.) 

fi. BEDDAU'R PROFFWYDI. {W. /. Gruffydd.) 

7. RUTH. (/. /. WiUiams.) 

t. ASGRE LAN. {R. G. Bêrry.) 

9. AR Y GROESFFORDD. iR. G. Bmy.) 

!•. THE POACHER. (/. O. Frmui$.) (Sec No. 82.) 

II. THE BAREHOUSE. (/. 0. Francii.) 

13. CHANGE. (/• 0. Ffaneis.) 

14. NOSON O FARRUG. (Ä. G. Bêrry. 

15. Y PWYLLGOR. (/>. T. Daẁês.) 

16. YR HEN DEILIWR. (/. Uoyd Jonts.) 

17. THE GRBAT EXPERIM£NT. {Dr. NauttUm Dmits «md SíoMUy DrêwiU). 

18. THOSE WHO WAIT. (£. Cùos.) 

1». LLWYBRAU ANRHYDEDD. (D. Dtrmnydd Mortan.) 

20. RYBECA. {Gwili.) ^ 

21. TEN SHORT ONE-ACT PLAYS (D/< • Ddramodau Byrion.) (/. BUis 

WiUiams.) 

22. YR HEN SCWLIN. (/. Uoyd Jonss.) 

23. DAFYDD AP GWlLYM. {Harry Evans.) 

24. PLANT Y PENTREF. [Megfam) 

25. "OWAIN GLYNDWR " SERmS. 

27. HANNAH COMES ROUND. {G. J. GnffUh.) 

28. CASTELL MARTIN. (D. T. Daviss.) 

29. FFROIS. ID. T. Daoies,) 

90. THE SECOND SON. {Dr. Naunton Damss.) 

81. THE EPIDEMIC. (Dr. Naunton Daífiss.) 

32. A MONOLOGUE FÒR ME. (Dr. Naunton Damss.) 

88. THE CONYERSION. {Dr. Naunton Daoies.) 
84. THE SCHEMER. (Dr. Naunton Danies. 

35. THE ARROGANCE OF POWER. {Dr, Naunion Dapiss.) 

36. THE HUMAN FACTOR. (Dr. NaunUm Damss.) 
87. THE CRASH. iDr. Naunion Davies.) 

38. COLLI AC ENNILL. (H^. Bryn DamUs.) ' 

89. THE FOÜR-LEAYED CLÓYER. {B^ Eynon Daoiês.) 
40. Y FAM. {BeUy Eynon Davies and Kate Rol>erts.) 

42. SANIA CLOS. {Megfam.) 

43. "TWCO TALAU." {Megfam.) 

44. CANU^ CAROLAÜ. (Meffam.) 

45. PEN-BLWYDD MEGAN. {Megfam.) 

46. MERCHED Y MWMBWLS. {Megfam.) 

47. THE RETURN. {M, /. Lêwis-Jtmes.) 

Copies and Licences for PübHç Perfarmance shouldM ùbtaituä 
from and Manuscripts súbmitted io 

The Educational Publishing Co., 

Ätlantic House, St. Mary Strcct, Cardiff. 
Sole Agentf in Walee tor MeUn. Sftmnel Freneh, 

igitizedby ^ 



yt^oogle 



WtM Drama Serim No* 14* 



NOSON O FARRUG 



Drama Fer mmn Un Ad 



Gan 

R. a BERRY 

Awdar ** Asffre Lân;' '' Ar y Oroesffordd;' tíe. 



London: 

SAMUEL FRENCH, LTD., PUBLISHBRS, 

a6, Southampton Street^ Strand, W.Ca* 

New York : 

SAMUEL FRENCH, INC-, PUBLISHER, 

25, West 45th Street. 

SOLB AGENTS IN WikLBS : 

THE EDUCATIONAL PUBLISHING 
Atlantíc Hotsse, St. Mary Street, 




rÿì)UPL!CATE%\ 
^ UBRARY / 






C^^'l^t^ 



t/ - 



Digitized by VjOOQ lC 






< '/ 



Rhaid cad caniatâd i chwaraeW ädrama hon* 
Ci^yright Wìder the Copyright Act, 1910. 

Att €q^plicaticm toperform thisplay mmt be addresssed to the Publishers . 

No performance may take place tmless an official Ucence from the 
Pübìishêrs has been ohtained* 



<r 



^573226 '^^'""' 



Digitized by VjOOQ lC 



CYMERIADAU: 

WILIAM HUWS . Tad. 

ELIN HUWS ... Mam. 

JANE YFcrch. 

DIC YMab. 



Digitized by VjOOQIC 



NOSON O FARRUG. 



GOLYGFA. 



[Cegin mewn ffermdy bychan. Gyferbyn â*r 
edrychwyr saif y lle tân^ Ar y chwith mae drws yn 
cau ar y grisiau sy*n arwain Vr llofft, a drws arall ar 
y dde yn agor Cr buarth. Trefner hen soffa Iwydaidd 
ar hyd yr ochr chwith i garreg yr aelwyd ûH chefn at 
ddrws y llofft, a chadair freichiau yr ochr arall wrth y 
pentan âH chefn at ddrws y buarth. Saif y bwrdd 
rhwng y gadair freichiau a drws y buarth, a gofaler fod 
carreg yr aelwyd yn weladwy Cr edrychwyr^ Dodrefner 
yn y dull mwyaf syml a chyffredin heb ddim gwychter. 
Croger almanac uwchben y lle tân. Pan y cyfyd y 
Uen, gwelir Elin Huws mewn cap a shôl yn eistedd yn 
y gadair freichiau ac yn syllu yn synfyfyriol i*r tân. 
Mae Elin tua 70 rrdwydd oed ac yn warmaidd iawn ei 
hiechyd, a sieryd mewn llais go gwynfanus, fel un wedi 
hir ddioddef cystudd^ Gwelir ei merch Jâne yn smwddio 
ar y bwrdd ac yn mynd at y tân i newid yr haeam yn 
awr ac eilwaith^ Mae Jane oddeutu 40 mlwydd oed, 
ac yn tueddu i fod yn oer a chaled ei natur^ Mae 
profìad y blynyddoedd wedi ei suro i fesur^ 



Digitized by VjOOQ lC 



l 



NOSON O FARRUG 

JANE : Rhowch broc Vt tân 'na^ mam^ a pheídíwch 
a hcl meddyUa. ^^^ ^ 

ELIN (yn procio^r tân) : MacV brcuddwyd g as i 
ndthiwr wcdí ^ngnctid i^n rcit ancsmwyth* 

JANE (yn awdardodol) : Rwy'n synnu atoch chi'n 
codlo'ch pcn hcfo brcuddwydion : ryda chi'n rhoi 
gormod o gocl arnyn^ nhw o lawcr/ 

ELIN (yn gwynfanas) : Da ti, Janc, paid a 'nghipio 
i mor chwym, adios dydw i ddim y pcth fûm i o 
ran ficchyd» 

JANE : 'Dydw i ddim yn ych dpio chi, mam 
druan, ond yn siwr i chi^ ma^ch mcddwl chi^n troi 
gormod ar yr un colyn* Mae'n rhaid i chi drio 
'mysgwyd o*r synfỳfyrio 'na^ 

ELIN : Hawdd y gclli di siarad, ^ngcncth i : 
rwyt ti wcdi cacl icchyd di-dor ar hyd dy fỳwyd : 
fuost ti riocd fìs yn sâl i mi gofio, ac fd y dywcd yr 
hcn air, ** Nid cyfarwydd ond a wypo/* Ac anodd 
iawn i rai fd dy dad a thitha gydymdcimlo^n iawn â 
phobol wanllyd* Dyna dy dsd 

JANE : Twt) lol^ mi wn beth ydach chi am 
ddcyd — mod i'n tynnu ar ol V iihad, mod i braidd 
yn oer a dideimlad fcl y fo* 

ELIN : Waetfa hynny na rhagor, rwyt ti^n 
dcbycach yn dy £fordd i ochor dy dad nag i fochor i. 

6 



Digitized by VjOOQ lC 



NOSON O FARRUG 

G>fia, ddeydís i rioed air bach am dy dad; dyn 
<7fiawn ydi o ; mae o*n garedig hefÿd yn 'i ffordd 
'i hun, ond mae ^na rywbeth caled yno fo er hynny. 

JANE : O le, ewch ymlaen — ^rwyf finna^n garedig 
ond fod rhywbeth stiff yn *y natur i. Welwch chi, 
mam^ rwyf wedi rhoi blynyddoedd gore V mywyd 
i slafio^n galed yn y ffarm fechan W, ac rwyf wedi 
tendio amoch chitha gystal allwn i pan nad allech 
neud ond y peth nesa i ddim drosoch ych hun* 

ELIN : Do, Jane bach^ rwyt ti wedi bod yn dda 
i mi, a ddylwn i ddim achwyn^ ond mod i ambell 
waith yn teimlo'th fod braidd yn ddi-amynadd hdío 
fi* Hwyrach fod y bai ama i ; rwy'n mynd yn fẁy 
plentynnaidd efaUai wrth fynd yn hynach« 

JANE : Na^ na ! ddeydis i mo hynny chwaith* 
Y gwir plaen ydi> fedra i ddim bod yn fêl a siwgwr, 
a waeth i mi heb drio bellach^ 

ELIN : Dyna^n union fel y bydd dy dad yn arfer 
deyd amdano^i hun« 

JANE: Wel, mi gadawn hi ar hynyna* Beth 
ydi'r breuddwyd *ma sy wedi'ch ansmwytho chi ? 

ELIN : Jane bach^ rwyt ti'n mynd o dy ffordd 
fwan i mhlesio i : 'dwyt ti'n malio dim botwm com 
am freuddwydion* 

JANE : Na, na, deydwch y breuddwyd : mi fýdd 
yn ollyngdod i chi gael i ddeyd o« 

7 



Digitized by VjOOQ lC 



NOSON O FARRUG 

ELIN: Mi freuddwydis ncithiwr fod Dic, dy 
frawd^ wedi dod adre a bod golwg torcalonnus o 
wael a Uwm amo fo. Roedd o mor blaen o flaen V 
ngolwg i ag rwyt ti, ac roedd o*n edrach f el un yn 
dihoeni — là, roedd golwg un yn marw amo fo. 
Mae'r breuddwyd wcdi 'ngneud i*n anesmwyth iawn* 

[Distawrwydd.] 

ELIN: 'Dwyt ti'n deyd dim, Jane* 

JANE : 'Does dim i*w ddeyd, achos mi wyddoch 
be di mam i am Dic erbyn hyn* 

ELIN : Gwn, ^ngeneth i — rwyt ti 'mn fam a dy 
dad* Dyma dros bum mlynedd wedi mynd heibio 
er pan safodd dy dad ar garreg yr aelwyd *ma — 
ang^ofia i byth mo'i eiriau : mi wamiodd fi nad 
oeddwn i enwi Dic yn i glyw o hynny ^an; a 
wnes i byth^ ond ma^ ^n^ialon i ar dorri i gael 
siarad amdano fo hefo dy dad^ ond fod o£a gneud 
hynny ama u 

JANE : Gwell i chi beidio hwyrach ; mi wyddoch 
sut un ydi 'nhad ar ol rhoi'r ddeddf i lawr* 

ELIN : Dyna^r noson — ^yr un noson pan yr aeth 
o ar ^i draed ar y gadair i osod almanac i fyny 
uwchben y Ue tân 'ma^ i guddio llun Dic bach rhag 
i neb gael gweld y llun^ ond ŵyr dy dad ddim pa 
mor amal iydw i'n codi cwr yr hen almanac hefo^r 
procar i sbio ar *y machgen* Dic bach benfelyn ydi 
o i mi er ^i hoU ddrwg* 

8 



Digitized by VjOOQ lC 



NOSON O FARRUG 

JANE (yn frochus) : Dic bach, wir I Mae'n 
dd^on hen i fod wedi torri^ch calon chi beth bynnag 
er^s dros bum mlynedd : mae'n ddigon hen i fod 
wedi gneud V nhad ddeng mlynedd yn hynach na^í 
otá. 'Dydw i ddim yn synnu na fyn *y nhad ddim 
dywed i enw yn y tŷ ^ma^ Dic bach^ ai ê ? Fo 
chwalodd ddedwyddwch yr aelwyd *ma am byth* 

ELIN : ** A anghofia mam ei phlentyn sugno ? *' 
{Sych ei llygaid â chwr ei ffedog.) Beth bynn^^ 
ddeydi di a dy dad^ Dic^ runig fachgen ydi o i mi^ 
a dyna fÿdd o byth. 0V tad 1 sgwn i ymhle mae 
oV noson rewog ^ma* Dic> Dic 1 pam rwyt ti wedi 
^nghadw i am bum mlynedd heb yr un dpolwg amat 
ti ac heb yr un gair o dy hdynt ? 

JANE : Mam^ cymrwch gyngor gen i, peidiwch 
ag upsetio^ch hunan ar i gownt o^ 'dydi o ddim yn 
werth yr un deigryn nac ochenaid* 

[Daw*r Tad i mewn gyda rhaw a hwcedaid o datws : 
gesyd hwy yn y gongl y tu ol Cr soffa, ac yna daw at 
y tân i ymdwymo. Mae tua 76 mlynedd oed, yn ŵr 
penderfynol, ac i bob golwg yn stoicaidd ei natur^] 

TAD {dan ymdwymo) : Mac min yr awd yn torri 
fd rasal heno : roedd lu^n oer erwinol yn yr ardd ^na 
rwan. 

ELIN : Mae hi'n galed ar bob crwydryn digartref 
ar poson fel heno* 



Digitized by VjOOQ lC 



NOSON O FARRUG 

TAD (yn dal i ymdwymo) : Mac'r crwydriaid, fd 
rheol, yn derbyn 'u haeddiant : y nhw^ tni wranta^ 
sy'n g^rifol am 'u cyflwr* Janc, ^wyt ti ddím bron 
dwyn y smwddio na i ben ? Does dim ond rhyw 
awr ne ddwy rhyngom ni a bore Saboth^ wyddost. 

JANE : Rwyf bron wedi gorffen« 

TAD (yn eistedd i dynnuH legins aU esgidiau) : 
Does dim fel darfod gwaith y tŷ yn brydlon nos 
Sadwm i fod yn baröd Vr Sul* 

JANE : Yma y bydd y pregethwr fory yntê yn 
cael cinio a thê ? 

TAD : le. 

ELIN : Pwy ydi'r pregethwr fory, William ? 

TAD : Ezra Davis^ Llanllios* 

JANE (dan bacio*r taclau smwddio) : Does gen í 
fawr o feddwl o Ezra Davis, wacth gen i pwy glywo^ 

TAD : Jane, 'dalla i d'aros di yn siarad yn fychanus 
am ddynion da. 

JANE : Da ne beidio, \m poenus ydi o i aros 
mewn tŷ beth bynnag^ 

TAD : Be sy o*i lc amo ? 

JANE : Dim, am wn i, ond i fod o'n ofnadwy o 
bartidar hefo^i fwyd. Pam na fcdar o fyta fd rhyw 
ddyn arall — ^byta popeth^ yn llc pigo fd cyw iar^? 

lo 



Digitized by VjOOQ lC 



NOSON O FARRUG 

TAD : Paíd a beio dyn am rhyw fân betha fel yna* 
{Cyfyd i osod y legins a*r esgidiau wrth y bwcäaid 
datws : yna â at y dresal i gaél y Beibl, ac ar ol 
symud y bwrdd yn nês Vr tân, cymer gadair ac egyr y 
BeibL) Fe ddarllena chydig adnodau, ac wedyn mi 
awn í orílẁys* Leídech chi ddarllen heno^ Elin? 

ELIN : Na, mae'n well gen i beidio heno* 

TAD : Pam í Ydych chi ddim yn dda heno ? 

ELIN : Ydw^ cystal ag arfar, ond mod i^n methu 
peidio meddwl am y cre'duriaid tlawd sy allan yn 
yr oerfel yr hwyr *ma. 

TAD : Oes rhyw ran y leidech chi i mi ei darllen ? 

ELIN : Darllenwch y ddameg ola yn y bymthegfed 
o Luc. 

TAD : O'r gore* Jane^ ddaru ti folltio'r drws ? 

JANE : Naddo* {A at y drws.) 

ELIN : Paid a^i folltio fo 'rwan, ngeneth u 

TAD: Pam? {Nid etyb Elin.) Bolltia fo fel 
arfar* {Gwna Jane Jelly ac wedyn eistedd ar y soffa 
gyferbyn âH mam. Tyn y tad y spectol o^r câs, glanha 
hi, a gesyd hi ar ei lygaid. Chwilia am y bennod a 
dechreua ddarllen^ ** Yr oedd gan ryw ŵr ddau fab, 
a'r ieuengaf ohonynt a ddywedodd wrth d dad, fÿ 
nhad^ dyro i mi y rhan a ddigwydd o^r da, ac efe a 
rannodd iddynt ei fywyd/* {Tyn y spectol oddiar ei 

IX 



Digitized by VjOOQ lC 



NOSON O FARRUG 

lygaid gan gymryd amo fod angen ei glanhau eüwaith*) 
** Ac ar ol ychydíg o ddyddiau y mab íeuengaf a 
gasglodd y cwbl ynghyd ac a gymerth ei daíth í wlad* 
bell, ac yno efe a wasgarodd ei dda gan fÿw yn 
afradlon/^ 

[Clywir curo gwan ar y drwsJ\ 

ELIN : ^Rhoswch funud, Wiliam, *rwy*n meddwl 
i mi glywed sŵn curo* 

TAD : Ddylai dim gael torri ar y darllen* 

ELIN : Ond mae hi^n oer iawn i gadw neb i aros 
heno y tu allan* 

[Curir eilwaith dipyn yn drymach.] 

TAD : Jane, gwell agor y drws efallai : hwyrach 
fod y pregethwr wcdi dwad heno yn Ue bore fory* 

[Tyn Jane y follt ac egyr y drws.] 

JANE : Pwy sydd yna ? 

DIC (yn dyfod i mewn drwy^r drws a golwg llwm a 
chystuddiol arno, fel pe^n rhy wan i gerdded* Sieryd 
mewn llais bloesg a blinir ef gan beswch trwm) : Jane ! 

ELIN (yn codi yn egwan ar ei thraed a*i llais yn 
grynedig) : Pwy sydd 'na, Jane ? Dic annwyl, ai ti 
sydd yna, dywed ? Tyrd at y tân, ^machgen bach i, 
i dwymo dy ddwylo oerion* Mae ^meddwl i wedi 
bod hefo ti drwy gydol nosweithia^ barrug ^ma* 

12 



Digitized by VjOOQ lC 



NOSON O FARRUG 

TAD (yn dreng) : Elin, steddwcfa i lawr, a pheíd- 
iwch a chyfifroi^ch hunan* 

ELIN : Wiliam, Wiliam ! sut y medra i beidio, 
a Dic bach wedi dwad adre ar ol blynyddoedd o fod 
i £Fwrdd* ** Fy mab hwn oedd farw ac a aeth yn 
fÿw drachefn, efe a gollesid ac a gaed/^ 

TAD (yn chwerw) : Wraig I rhag cwílydd i chi 
adrodd geiria mor gysegredig uwchben creadur fel 
acw (gan gyfeirio ei fys ató), sy wedi dwyn gwarth 
ardal gyfa amo ni ; ^nacw sy^n gyfrifol am ddwyn y 
bedd flynyddoedd yn nês atoch chi, ei fam^ ac ataf 
innau ei dad. Âi mab yw^r tm a gurodd hoelion i 
eirch ei rieni ? 

ELIN : O, Wiliam ! mi lladdwch o â'ch geiriau 
brathog ! 

DIC (yn neshau*n wylaidd at y bwrdd ac estyn ei 
law Cw dad) : "Nhad, newch chi ysgwyd llaw hefo fi ? 

TAD iyn tynnu ei spectol yn bwyllog aH gwthio fr 
câs) : Na wna* 

ELIN : Wiliam I Dic ydi o ! yr imig fab sy 
gynno ni ! 

TAD : Na, dydi o ddim yn f ab i mi bellach : mi 
fu V ^^b ì £^^ chwe blynedd yn ol pan y gadawodd 
i gartref mewn gwarth* Jane^ mae^n bryd i ti fynd i 
dy wely* 

[Goleua Jane ;; gannwyll ac áV tad at y cloc sy ar 
y dresal Vw weindio.] 

13 



Digitized by VjOOQ lC 



NOSON O FARRUG 

ELIN : Aros^ Jane bacfa, mae'n siwr fod ar Dic 
eisio bwyd« Fe gymeri damaid> yn nei di, 'macfagen 
i? 

DIC : Na, does dim taro ama i faeno, mam : mi 
elli fynd í dy wely, Jane^ 

ELIN : *Ngwas bacfa i, rhaid iti gymryd rfaywbeth 
i'w fyta ; pryd y cest di fẅyd ddwaetfaa ? 

DIC : Wel wir, dydw i ddim yn cofio^r funud *ma, 
ond fedra i fÿta dim rwan betfa bynnag. 

JANE : Dyma fi^n mynd ynteu^ 

[A drwy ddrws y grisiau gyda'r gannwylL] 

ELIN : Tyrd at y tân, 'macfagen i. (A Dic ar 
ei liniau o flaen y tân wrth liniau ei fam, a gwelir hCn 
teimloH ddwylo.) Gwarcfaod pawb l mae dy ddwylo 
di fel y clai ; da ti, twyma nfaw'n dda» Cymer 
gwpanaid o dê^ Dic bacfa> i 'mfalesio i« 

DIC : Na, wir, mam, fedra i ddim, ond mi leidwn 
gael gorfadd ar y soffa ^ma o flaen y tân^ os ydi 
'nfaad yn fodlon : mi rydw í wedi blino* Mí â i 
ffwrdd ben bore fory ond i mi gael gorfFwys faeno* 

TAD : Na, 'dci di*r un cam o^r tŷ 'ma tan fore 
Llun : rwyt ti wedi torri digon ar y Sabotfa y 
blynyddoedd dwaetha ; tfaorri di mono foty oV tŷ 
yma : os dyna dy fwnad, gwell i ti fynd oà4iyma 
heno nesa» Cofia, un o*r ddau betfa — ^aros yma tan 
fore Llun, neu fynd faeno* Rwan^ Elin, mi^ch fadpiaf 
cfai tua'r llofft* 

14 



Digitized by VjOOQ lC 



NOSON O FARRUG 

ELIN : Ond bcth am wdy i Dic ? 

DIC : O, mi gysga i ar y soífa ^ma ond cael ra|f 
neu flancad drosta u 

TAD (yn mynd at ddrws y grisiau) : Jane, tafl 
mg 2L blancad i lawr. 

ELIN : Cofìa gadw tanllwyth o dân^ ^macl^en u 
Yn wir, wn i ddim sut i d^adad di dy htm yn y gegin 
'ma* 

TAD (o ymyl drws y llofft) : Rydach chi wedi 
gorfod i adad gannoedd lawer o nosweithia^r chwe 
blynedd dwaetha pan nad oedd waeth ganddo 
amdanoch^ a ^does bosib^ na fedr o fod heb i fami 
heno. (Daw oddiwrth ddrws y llofft gyda rug a 
blancadf a theifl hwy*n ddidaro i lawr ar yr aelwyd.) 
Dyna nhw i ti* Rwan^ Elin^ rhowch ych braich i 
mi^ch helpu i^r llofît* 

ELIN {yn ymaflyd yn ei fraich i godí) : Rois di 
'run gusan i mi, Úic, ar ol bod i £Fwrdd c'yd» 

DIC (yn cusanu eifam) : Dyna hi, mam* 

ELIN : Dydi o ddim ond fd doe gen i gofio dy 
gusanu di wrth dy roi i gysgu yn y gwdy* Nos 
dawch> ^machgen gwyn ù O'r tad 1 dydw i ddim 
yn Iddo^r lliw gwdw ^na sydd ar dy ruddia di aV 
hen besydiu gwag ^na« (Teifl fraich y tad oddiwrthi 
ac eistedd i lawrJ) Wiliam, ewch i^ch gwdy ; symuda 
i ^run cam oV gomel 'ma heno : ^dydi Dic ddim yn 
fiit i^w adael i htman : mae o'n edrach fd corff* 



Digitized by VjOOQ lC 



NOSON O FARRUG 

DIC : Rwan, mam bach» os nad ewch i^ch gwdy^ 
dyma fi^n mynd allan y ftmud ^ma i ganol yr oerfd. 
Ewch hefo ^nhad, mi wna Vr tro yn iawn yma* 

TAD (yn craffu ar Dic) : Chlywis i mono ti mor 
'styriol o dy fam ers plwc byd* (Yn oeraidd.) 
Rwan, mae iti ddeyd os wyt ti^n sâl* 

DIC : Nag ydw* 

ELIN: Deyda'r gwir, ^ngwas annwyl i, faint 
sy ers pan mae^r pesychu ^na amat ti ? Mi rydw i'n 
drwgleicio^r hen glic gâs na sy yn dy frest di* 

DIC : Ewch i'ch gwely, mam : mi fÿdda i f el y 
gôg fory — os bydda i byw» 

TAD : Rwan, Elin^ mi awn* 

ELIN {yn codi drwy help y tad, a cherdda*n llesg 
yn ei fraich at ddrws y grisiau, ond wrth y drws try 
ei golwg yn ol) : Cofia di roi digon ar y Ün, mae llond 
y bocs o lo, ac mi fÿddwn ar ein traed cyn i ti ddefiEro 
bore fory* Nos dawch, Dic bach^ 

DIC : Nos dawch, mam* (Petrma a dywed yn 
swiL) Nos dawch, 'nhad* 

TAD (try yntau i edrych ar Dic, ond nid etyb) : 
Rwan, Elin, gofalwch wrth ddringo^r grisiau* 

[Gadewir Dic wrth ei hman, a gwelir ef mewn 
cyfyng'gyngor dwys* Edrych oH gylch, ac yn y man 

i6 



Digitized by VjOOQ lC 



NOSON O FARRUG 

gwSl yr almanac ; cyfyá ef i fyny a chenfydd ei Im 
ei hm odditano. Yna gesyd y rug a*r blancad a 
phopeth yn drefnus yn eu lle, ac â at ddrws y grisiau 
i glustfeinio. Gwisg ei gap a chyfyd goler ei gôt ac ar 
ol ymdwymo am ychydig, diffydd y gannwyll ac â cdlan 
drwy y buarth dm wylo^n ddistaw a chau*r drws yn 
daweU Am funud bach mae*r gegin yn wâg a hanner 
tywylL Yna daw*r tad i lawr o'r llofft wedi hmner 
tynnu oddiamdmo* Mae*n cario coflaid o ddillad 
gwely yn ei freichiau, a cherdda*n dawél yn nhraed ei 
smau i gyfeiriad y soffa. Ar ol rhofr dillad i lawr, 
dealla nad oes neb ar y soffa* GolemW gamwyll, gm 
edrych mewn penbleth oH gylch. GeiWn dawel, rhag 
cyffroi Elin, ** Dic, Dic/' Brysia at ddrws y buarth, 
a chenfydd fod hwmw heb ei folltio ; egyr ef,acary 
rhiniog geilw eilwaith megis dm ei anadl, ** Dic, Dic 
bach I ymhlc rwyt tí ? ^' Gm nad oes atéb yn dod, 
rhedyn awr at ddrws y grisiau, a geilw^n dawél, ** Janc, 
Janct tyrd i lawr mcwn munud/^ Tra mae Jane yn 
dod i*r gegin, gwisg ei esgidim, a daw Jane i lawr.] 

JANE : Bc s/n bod, 'nhad ? 

TAD (yn gynhyrfus) : Mac Dic wcdi mynd ! Mî 
gadwn y ncwydd oddiwrth dy fam am dipyn ne mi 
fydd yn ddigon am i bywyd hi* 

JANE (mewn braw a syndoij : Dic wedi mynd 1 
Mynd i ble? 

17 



Digitized by VjOOQ lC 



NOSON O FARRUG 

TAD : Y ncfoedd a ŵyr ! Ond mac rhywbcth yn 
dcyd wrtha i mod i wedi gwcld i wyneb o yn fýw am 
y tro dwactha» (Ymddengys fel un yn cael ei rwygo^n 
ddistaw gan deimlad.) Fi gyrrodd o oddiyma hcno : 
mi wclodd nad ocdd dim crocso iddo gan ncb ond í 
fam* Golcu'r lantar 'na i mi chwilio^r buarth. 
(Goleua Jane ;; lantern, tra mae yntau*n gwisgo^r gôt 
uchaf sy*n crogi ar ddrws y grisiauJ) Rwan s^ di yn 
y drws hcfoV gannwyll ^ma tra bydda i^n chwilioV 
buarth. 

[A'r tad állan a saif Jane yn y drws gyda'r gannwylL 
Ymhen rhyw funud clywir Elin yn curo gydaH ffon.] 

JANE : *Nhad, dowch i mcwn, mac mam yn galw* 

[Daw'r tad i mewn yn frysiog.] 

TAD : Dy fam yn gdw ? Bc nawn ni ? Dyma 
hi ar bcn. Dos at dracd y grisia, ond am dy fÿwyd 
paid a dcyd fod Dic wcdi mynd, — mi dorrith i 
chalon* 

[A Jane at ddrws y llofft, ond o hyd o flaen golwg yr 
edrychwyr^ 

JANE : Ocddach chi'n galw, mam ? (Ar 61 
gwrando megis ar ei mam, sieryd ffi thad.) Mae hi^n 
gofyn ydi Dic yn wacth wrth ych bod chi a finna 
wcdi dod i lawr* Bc ga i ddcyd ? Atcbwch ar 
unwaith* 

TAD {fel pe*n cael ei ddirdynnu) : Dywcd rywbcth 
ond y gwir ; mi faddcuir y cclwydd i ni'n dau, 
gobcithio. j3 



Digitized by VjOOQ lC 



NOSON O FARRUG 

JANE (wrth ei mam) : Anghofio doi'r drysau 
ddaru ^nhad a íìnna. (Etyb ofyniad arall o eiddoH 
mam^) Ydi, mae Dic yn cysgu'n sownd* (Daw 
oddiwrth y grisiau at ei thad.) Rwan^ ^nhad, be' 
gawn ni neud^ achos does dim amsar i'w golli ? 

TAD iyn eistedd âH ben ar y bwrdd) : Mi ddeydaist 
y gwir rwan wrth dy fam, rwy^n oftu, — ma* n^ialon 
i ne 'nghydwybod i^n deyd fod Dic yn cysgu'n 
sownd, mor sownd fel na ddeífrith o byth* O I 
mae ama i o£a mynd allan a^i gael o^n farw« 

JANE : Mi awn hefo^n gilydd» 

TAD : Na, aros di tmwaith eto wrth y drws hefo^r 
gannwyll yn dy law* Dic allan yn y barrug mawr 
yma yn y dillad teneu ^na aV pesychu trwm yna yn 
í falu o^n ddama 1 

[A allan unwaith eto gydaH lantern, a saif Jane wrth 
y drws agored gydcír gannwylL Ymhen tipyn daw^r 
tad yn ol dan wylo ac eistedd wrth y bwrdd ffi ben i 
lawr*] 

JANE {âH braich am ei wddf) : 'Nhad bach^ welis 
i rioed mono chi fd hyn : ga i fynd i chwilio am 
Dic? 

TAD : O, rydw i wedi i gad o 1 Mae o wedi 
marw allan yn y berllan ! Does dim dowt nad dod 
adre i farw roedd o 1 

JANE (yn gyffrous): Wcdi marw! Dic wcdi 
marw! 

19 



Digitized by VjOOQ lC 



NOSON O FARRUG 

TAD : Mae o wedí marw cyn í mí gael ysgwyd 
Uaw a dod yn ffríndía hefo fo. Jane bach, nei di 
^nghoelio i, mí ddoís i lawr yn tm pwrpas o'r Uofft 
i gymodi â fo, ond mi rydw i*n rhy hwyr ! '* O 
fÿ mab Absalom^ fÿ mab^ fÿ mab Absalom. O na 
buaswn farw drosot ti, Absàdom, fÿ mab, fý mab/* 



[LlenJ' 



WILLIAM LEWIS (ASGRAFFWYR) CYF., CAERDYDD. 



Digitized by VjOOQ lC 



NEW LIST OF PLAYS AND DRAMAS 

IN EWGUSH AND WELSH, . 

48. ALBERrS WAY OUT. (MurM S, M, Bptim.) 

49. Y TRYSOR CUDD. {D. U&vd Jêtẃint,) 
M. lOLO. (/o<M D. UwU.) 

$1. BRANWEN. (D. T. DavU$,) 

5S. GWAED YR UCHELWYR. {Smndgn UmU.) 

S8. Y DDRAENEN WEN. (R. Ç. Btny.) 

54. THE CROWNING OF PEACE (CORONI HEDDWCH). (/. O. rtmnci^. 

55. OWAIN GWYNEDD. (D. R. J<més.) 

56. THE DARK LITTLE PEOPLE. </. O. Fm«i«Ì9.) (Stê No. «8.) 

57. Y DIEITHRYN. (D. T. Davi4t.) ^^ 

58. CROSS CURRENTS. (j. O. Ffncis.) Welsb vwsi<w, "Gwyntiwdd Cioes. 

icm," by Silyn Roberts. 
«2. GWYNTÓEDD CROESION. (J. 0. Frêncü.) Welsh tnnslation of " Ctom 
Currènts ** by R. Silyn Roberts. 
Y BOBL FACH DDU. (/. O. Frands.) Welsh transUtioa of "Tbe Dark 
• " by John r ' 



Little People." by John Hugbes. 

64. ANRHYDEDD. (T. Gwynn J<mê$.) 

65. DWYWAITH YN BLENTYN. (R. C 

66. TAIR DRAMA FER. (/• ^- Porry.) 

67. YR HEN GYBYDD. (7. Uoyi Jone$.) 
72. "TWYLLO HEN LWYNOG." (j. BMÌ9 



G, Borry.) 

WiUim:) 



73. ABERTHAU PLANT. (Jason Thomas.) 

74. TROI'R TIR. (D. T. Damss.) 

75. FAUST. (GpsOs.) (Tianslated by T. Gwyon Jooes.) 

76. Y CYBYDD. (Molisrs.) (Ttanslated by I. L. Bvaas., 

77. TODDI'R lA. {lámal Jmm.) 

79. Y FFON DAFL. (/. £ttft WmiasM.) 

80. Y FICER NEWYDD. (M. Brynwsl Edwards.) 

81. THE BEATEN TRACR. (J. 0. Franeis.) 

82. Y POTSIER. (/. €. Franeis.) Welsh translation of "The Pbacher/' 

by Mary Hughes 
88. FFORDD YR HOLL DDABÁR. (/. O. Franeis.) Welsh translation of 
''The Beaten Traclc," by Magdalen Morgan. 

84. Y CORN. (/. Ellis Wüliams.) 

85. PA LESHAÜÎ- ? (/. ElUs Wiiliams.) 

86. Y WLAD BELL. (/. EUis Wtìiiams.) 

87. *'SYR GALAHAD.'^ (/. EUis Wüliams.) 

88. Y JOAN DANYERS. (r " - 

89. MEISTR Y TY. (Stanli 

of the House " by' J. EÌÍís ___. 

90. PAWEN Y MWNCI. (W. W. Tacoòs.) Welsh translation of " The 

Monkey's Paw »' by J. EUis WUliams. 

91. FFILOSOFFYDD CLWT-Y-BONC. (Harold Chapin.) Welsh Translation 

of *' The PfaUosopher of Butterbiflifais»" by J. EUis WUUams. 

Copiês and Licêncès for Píŵlic Pêffórmancê shotOd hê obtainêd 
from and Manuscripts submitUd to 

The Educational Publishing Co.. 
Atlantic House, St. Mary Strect, Cardiff. 

Solt AgeoÉi in Wales for MMtrt. Samuel Freneh, Ud.QQQ|^ 



Y JOAN DANYERS. (Franh Stayton.) Welsh translation by D. R. Davies. 
MEISTR Y TY. (Stanlsy Homhton^, Welsh translation of "The Master 
«*,..^,*^t House;^ by J. EUis WUUams. ^ _ 

WU 



14 DAY USE 

: * RETÜRN TO DESK FROM WHICH BORJICWED 

LOAN DEPT. 

This boolc i» due on the latt date stamped below, 
ot on the date to which renewed. Renewab onlj: 

Tel. No. 642-3405 
Renewals maj be made 4 dars prior to date due. 
Renewed boolcs are subject to immediate recall. 



.11)1 2 31973 



40-4- 



HBrDLD JUL2Q73-2pM 



^ r 



LI>21A-20wi.3,'73 
(Q86778l0)476-A-31 



General Librarf 

UnÌTersity of Califomia 

Berkeler 



joogle ; 



